


GALA 


AR OL Y 


' MOCHYN DU. 





Holl drigolion broydd a bryniau, 
" Dewch i wrando hyn o eiriau, 

Fe gewch hanes ryw hen Fochyn, 

A fu farw yn dra sydyn. 


O! mor drwm ydym ni! 
O! mor drwm ydym ni ! 
Y mae yma alar calon, 

Ar ol claddu'r Mochyn Du. 


- Beth oedd achos ei afiechyd ? 
Beth roes derfyn ar ei fywyd ? 
Ai maidd glas oedd achos angau 
I'r hen Fochyn i fyn'd adrau ? 


O! mor drwm ydym ni ! 
| O ! mor drwm ydym ni! 
U | Y mae yma alar calon, 
“ Arool claddu'r Mochyn Du, 











Fe row'd mwy o faidd i'r Mochyn, 
Na all'sai'i fola bach ei dderbyn ; 
Yn mhen 'chydig o fynydau, 





Dyma'r mochyn yn myn'd adra'u, 


O! mor drwm ydym ni ! 
O! mor drwm ydym ni ! 
Y mae yma alar calon, 

Ar ol claddu'r Mochyn Du, 


Rhedodd Daio i Llwyncelyn, 

Mofyn Matti ìi wel'd y Mochyn ; 

D'wedodd Matti wrtho'n union, 8 
Gall'sai'i roi ef heibio'n brion, 


O! mor drwm ydym ni Î x 
O! mor drwm ydym ni ! 

Y mae yma alar calon, 

Âr ol claddu'r Mochym Du. 


Gweithiwyd iddo goffin deri, . 
Wedi'i drwsio a'i berarogli ; 

Ac fe weithiwyd bedd ardderchog, 
P'r hen Fochyn yn Carngoediog. 


O ! mor drwm ydym ni 

O ! mor drwm ydym ni ! 

Y mae yma alar calon, s 
Ar ol claddu'r Mochyn Du, E 








'Mofynwyd hearse o Aberteifi, 
A cheffylau i'w gario fynn, 
Y ceffylau yn Ììawn mourning, 
'Roll i dangos parch i'r Mochyn. 
O! mor drwm ydym ni! 
O! mor drwm ydym ni! 
. Y mae yma alar calon, 
Ar ol claddu'r Mochyn Du, 


Y parchedig wên Twm Gryffy 
Ydoedd yno yn pregethu, 
Ê Pawb yn sobr anghyffredin, 
'Roll i ddangos parch i'r Mochyn. 
Ol! mor drwm ydym nì! 
O! mor drwm ydym ni! 
Y mae yma alar calon, 
' Âr ol claddu'r Mochyn Du, 


Matti Joseph, Peggi Willì, 
Ydoedd yno yn blaenori ; 
Pawb o'r teulu yno'n canlyn”; 
'Rolli ddangos parch i'r Mochyn. 
U . O! môr drwm ydym ni! 
O! mor drwm ydym ni! 
Y mae yma alar calon, 
Âr ol claddu'r Mochyn Du, 














4 


' Pawb yn gryno ddaetbant adrau, 
Oll a'u napein wrth eu pennau ; ^ 
Ac yn wylo'n annghyffredin, 
'Rolli ddangos parch i'r Mochyn. 


O! mor drwm ydym ni! 
O! mor drwm ydym ni! 
Y mae yma alar calon, 

Ar ol claddu'r Mochyn Du. 


Bellach, rydwyf yn terfynu 

Nawr, gan roddi heibio canu, 

Gan ddymuno peidiwch dilyn 

'Siampl ddrwg wrth fwydo'r Mochyn, _ 


O! mor drwm ydym ni! 
O! mor drwm ydym ni! 
Y mae yma alar calon, 

Ar ol claddu'r Mochyn Du. 


